ભાઇનુ બાલેદાન 


દ્‌1પ 
હડ ૭ 
હઝ અપ્રદાવાદ દુ 
તન કિ 


ગૂજરાતી કૉપીરાઈટ-સંત્રહ 
૧૪૨૮૧૪ 





મૂઞરાત વિચાપીઇ શ્રંથાઝય 
 શઞરાલી જીરા! રિસ સમાન ન] 
રી 


સ્નુત્રમાવ ૧૪૮-૩૭૩ કા 
પુસ્તવાનું નામ ત્કપ્છ્જું ર્લ્ઝાતિ દાન 


વિષ 


ભાઈનું બલિદાન 


રેખાવ ૧ લે! 

| ગ્રીસ દેશના કેરિન્થ નગરમાં ટિસોફેઈનીસ અને 
તેનો નાનો ભાઈ ટિસોાલીઅન મહેલમાં વાતો 
કરતા બેઠા છે. ] 

ટિસોલીઅન--ભાઈ! હવે તે હદ થાય છે. તારા 
જુલમથી તે પ્રજા ત્રાસી ગઇ છે. 

ટિસોફેઈનીસ--કેરરિન્થની પ્રજા એજ લાગની છે. 
તારે મારા કામમાં વચ્ચે પડવાનું કારણુ નથી. 


ટિસાલીઅન--પણુ ભાઈ! જે પ્રજાએ તતે સૈન્યનુ' 
ઉપરીપણું સોંપ્યું તેજ પ્રજાનો વિશ્વાસઘાત ? 


ભાઇનું બાલદાન 


ટિસિફે*--વિશ્વાસઘાતી તો પ્રજા છે. હું તો પ્રનનને 
સીધી દોર કરવા માગું છુ. 

ટિમોલી,--ભાઈ! ઈશ્વર આ અન્યાય નહિ સાંખે. 
પ્રભુના તો ડર રાખ. 

ટિમે[ફે.--પ્રભને। ડર ઘણુ ઠિવસ રાખ્યો. નાના ભાઈ! 
આ કેરિન્થ પ્રજા મહા વિચિત્ર છે; એમતું કામ 
સરે, એટલે આપણે! ભાવ પણુ પુછે અવી નથી. 
તેવી પ્રજાને તે દાબમાં રાખવીજ સારી. 


ટિસો!લી.--પણુ ભાઇ ! દાખ આટલે! બધે દુઃખદાયક 
ન હોય. આ તો તે ભલભલા રાહકારેને ને 
રાજસેવકેને તોખા પોકરાવી છે. 

ટિસેો[ફે.--એ શાહુકારો ને એ રાજસેવકો એજ 
લાગના છે. પ્રજાની સેવા કરી કરીને મરી 
જઈએ, તોય કેઈ પાઘડી બધાવે એમ નથી, 
સમજ્યો ભાઈ? માદ હાથમાં લગામ આવી 
છે, તો મનધાર્ચું કેમ ન કરી લેવું ? તું હજી 
ભોળા છે. દુનિયાને તે હજુ નઈ નથી, 

ટિસોલી.--એ બધી વાત ખરી; પણુ સોટા ભાઈ! 
લોકવાયકા બહુ ખરાખ બોલાય છે. 


ને 


ભાઈનું અક્ષિદાન 


િસેોફે.--લેકવાયકાને કોણુ ગણુ છે? મારે તો 
પ્રજાને નીચોવીને પાંસરી દોર કરી નાખવી છે. 
'ટિસેલી,--પ્રજાએ એટલું ખધું તમારું શું ભૂડું' કર્યુ 
છે, કે તમે એને આઢલું બધું દુઃખ દઈ રહ્યા 
છે! ? ભલભલાને તમે વગર વાંકે કેદમાં પૂર્યા 
છે, ને કેટલાયને તો મારી નાખ્યા છે ! 
ટિસેો[ફે.--મારી નનાખુ તો શું એમને પાટલે બેસા- 
રીને પૂજું ર મર્યા, એ તો એમને પાપેજ 
મર્યા છે. મારે હાથે મરવાનેજ એ ખધા 
સરજાયા હુતા. 
ટિસેો।લી.--અહહ ! મોટા ભાઈ ! તમારી લાગણીએ।જ 
ખુઠ્ઠી થઈ ગઈ લાગે છે. દયાને તે છાંટ્ટો પણુ 
તમારા હૃદયમાં દેખાતો નથી. 
ટિસેો[ફે.--આજકાલ દયા ડાકણુને ખાય એવે! સમય છે. 
ટિસેો।લી,--વયારે શું તમે આ અન્યાય ને પાપને 
રસ્તેથી પાછા નહિજ વળવાના? 
ઢિસેડ્ટ9ે.--અન્યાય ને પાપ હું સમજતેજ નથી. હું 
' તે મારી સલામતી ન્નેઉં છું. મને ટીક લાગે 
તે હું કરું, એમાં તારે આડે આવવાની શી જરૂર ? 


રૈ 


ભાઇનું બલિદાન 


ટિસોલી.--હું આડે નથી આવતે, મોટા ભાઈ ! હું તે 
મને ઠીક લાગ્યું, તે તમને કહેવાજ આવ્યે છું. 


ટિમે[ફે.--ડુ મને કહેવા આવનારો કેોણુ ? તારા 
કરતાં મે" દુનિયા ખુ ન્નેઈ છે. શું તું મને 
નાદાન સમજે છે ? 


ટિસોલલી.--માફ કરે, મોટા ભાઈ ! નાદાન તે હું છું, કે 
સમજ્યા વિના આપને સલાહ આપવા આવ્યો. 


ટિસે[ફે.--વણુમાગી સલાહુ આપવાની તારે કાંઈ જરૂર 
ન હુતી. મારે ફેમ વર્તવું ને શું કરડું, વે તું 
આજકાલતું છેક શું જાણે ? 

ટિસોઉલી*--મેોટા ભાઇ ! તમે જાણ્યું હોત, તો આજે 
મારે અહોં આટલું કહેવા આવવાની જરૂર ન 
હતી; પણુ તસે તો આજે મદમાં છકી જઈને 
અધ બન્યા છો. 

ટિસે[ફેઃ--બસ કર, ખસ કર, નાદાન ! તારો લવારો 
મારે સાંભળવો નથી. તુ મને અંધ કહેનાર 
કોણુ ? ભાઈ છે, નાનો ભાઈ છે, એથી લાચાર 
છું; નહિતર તારી જીભ ખે'ચી નાખત. 


૪ 


ભાપનિ' બલિદાન 


ટિસોલી.--તમે પ્રજાની જીભ ખેચી લીધી છે, 
તો મારી જીભ પણુ ખુશીથી ખે'ચી કારા. હું 
જરાય આનાકાની નહિ કરર. 


ટિસે[ફે.--કાંઇ બહું બોલતા શીખ્યો છે ? તને કેણે 
બોલાવ્યો હતો તે અહીં આવ્યો ? મને સેણાં 
મારવા આવ્યો છે ? 

ટિસોલી.--માફે કરા, મોટા ભાઇ ! માફ બોલવું મેણારૂપ 
લાગતુ હોય, તો હું નહિ બોલું. 

ટિસે[ફે.--તુ' અહી" આવ્યોજ કેમ ? તુ' અહીથી 
ચાલ્યોજ જા. મારો પિસ્તા ઊઠન્યો છે. 

ટિસોલી.--શાંત થાઓ, મોટા ભાઈ! શાંત થાએ; હું 
જાઉં છું; પણુ કહેતો જાઉ છુ કે પ્રજાનું ભૂ ડુ' 
ન ઇચ્છે. ઈશ્ચર એમાં રાજી નથી. (ટિમોલ્ષીઅન 
ઊઠીને ચાલવા માંડે છે.) 

ટિસેફે.--(ટિમોલીઅન સાંભળે તેમ) જુઓ, ઈશ્વરને 
ઘેર જઈ આવેલે। ન નનેથો હોય તો ! 


રૃખાવ ૨ જે 


[ટિમોફ્દેઇઈનીસ પોતાના મહેલમાં બેઠો છે; એવામાં 
એને સાળે એસ્કીલીસ, એનો મિત્ર ઓર્થોગ્રાસ, 
અને એનો ભાઈ ટિમોલીઅન દાખલ થાય છે. ] 


ટિસે[ફે.--આવે, આવે; પધારે, એસ્કીલીસ ! કેમ 
છે, મિત્ર ઓર્થાગ્રાસ ? 
એસ્કી.--ટિસોલીઅનને તો આવકારજ ન આપ્યો? 
શું 
આઓથીો.--ભાઈને વળી આદરસત્કાર આપવાના હોય ? 


ટિસેફે.--એ ભાઈ તો મને નાને મોહે ન કહેવાનાં 
વેણુ કહી ગયે છે. 


એસ્કી.--એથી શું ? ખાંધવ બોાલકણ્‌ા! હોય, તોય 
પોતાની 'બાંય છે ને ? 


ટિસેોઉલો.--હું તો આજે મારા મોટા ભાઈને આંખના 
પાટા જેવો લાગતો હોઇશ. 


ર 


ભાઈનું બલિદાન 


એસ્કી.--એવું ન બોલ, ટિમોલીઅન ! 
ટિસોફે.--આંખમાં કમળો હોય તે પીછીુજ જુએ ને. 


ટિસોલી.---મોટા ભાઈ! ઠું તો હસવામાં બોલ્યો છુ; 
સાચું ન માનરો।. 


ઓર્થોા.--તો હવે હસવાની વાત કેરે મૂકી, કાંઇક 
ગભીર વાત ડરે. 


ટિસોલી.--ગ'ભીર વાત તે! હું હુજી ગઇ કાલેજ 
આવીને કરી 'ગચે છુ. 


ટિસે[ફે.--હા; ગઈ ડ્ડાલે ટિસેલીઅન આવીને મને 
ખડું શિખામણુ આપી ગયે છે. 


ટિસોલો.--શિખામણુ નહિ, મોટા ભાઈ ! પણુ હું તે 
સલાહું આપવા આવ્યો હતે. 


ટિમો[ફે.--આજકાલ વણુમાગી સલાટહુ આપનારા ખહું 
વધી પડયા છે. 


અએસ્કી.--અમે પણુ સલાડુ આપવાજ આવ્યા છીએ. 
એરથો*-વણુમાગી સલાહને સ્વીકારશો! ને, ટિમોફેઈનીસ ? 


પક 


ભાઇનું બત્િદ।ન 


ટિસે[ફે*--સ્વીકારવા જેવી હુરો, તે! શાને નહિ સ્વીકારું ? 


આર્થાદ.--લેકે પોકારે છે, કે ટિમોફેઈનીસ . જુલમ 
કરવામાં પાછું વાળી નેતે! નથી. 


ટિસે[ફે.--લેાકે। તો કાંઈ કાંઈ બોલશે. દુનિયાને મોઢે 
કાંઇ ડૂચો! દેવાય છે ? 


એસ્કી --લેકવાયકા ખોટી તો નજ હાય. 
ટિસે[ફે.--લેકવાયકા સાચી જ ન છોય. 
આર્ય. 





લોકવાયકા શાને ? અમે પણુ જાણીએ છીએ, 
ટિમોટ્દેઇનીસ ! કે તેં લેકેને ત્રાહિ ત્રાહિ 


પોકરાવ્યા છે. 


એસ્કી.--સારાસારા માણુસોને તો તમે વીણી વીણી 
મારી નાખ્યા છે. આટલો બધે જુક્મ શાને ? 


એપધથેો.--ઈશ્વર આ જુલમ નહિ સાંખે, હો. 
એસ્કી.--કોરિન્થની રાંકડી રૈયતને રીબવાનું પાપ બહુ છે, 
ટિસે[ફે*--એ પાપ તમારે વહેોરવાનું નથી, 


૮ 


ભાધનું' બલિદાન 


ઓરથે.--ટિમેફેઈનીસ ! તું કેટલે ઘાતકી ને નિર્દય 
ખની ગયે! છે ! 


એસ્કી.--જરાય આધાત નથી થતો? 


ટિસે[ફે.--તમને ખધાને લેકેું બહું લાગતું હોય; તો 
તમારાથી થાય તે કરી લેન્ને. તમારાં વેણુ 
સ'ભળાવીને માર્‌ માથું કાણું ન ડરે. 


ઓથૈે*--અરે ! આ તે કેવો! બદલાઈ ગચે। છે ! 
એસ્કો.--આ ટિસોફેઇનીસ ન હાય ! 


ટિસે[ફે.--તમને અહોં લાવ્યુંજ કેોણુ? આ ડૃુટ 
ટિમોલીઅનનાંજ આ કામાં છે; એ મારી 
પછવાડે લાગ્યો જણાય છે. ટિમોલીઅન! તું 
મારો ભાઈ નથી, પણુ કોઈ વેરી છે, વેરી. 


ટિસોલી.--શાંત થાએ, સોટા ભાઈ ! હું એમને અહીં 
નથી લાવ્યે।. 


રું અ જૂ. 
એધથી!.--અપે અમારી મરજીથીજ તને સાચો રસ્તો 
ખતાવવા આવ્યા છીએ. 


હ 


ભાષ્નું બલિદાન 


ટિસો[ફે.--(કેધમાં) ટિમોલીઅન ! ટિમાલીઅન ! તને 
જાનથી મા_, તોય મારી દાઝ હોલવાય તેમ 
નથી. 


ઓર્થા.--ખસ કર, ટિમોફ્રેઈનીસ ! તારી મતિ ફૂરી છે, 
ખીજું કાંઇ નથી. 


એસ્કી.--નહિતર આમ ન હોય. 


ટિસે[ફે.--મારી મતિ ફૂરી હોય, તો તસે પ'ગુ ચેતતા 
રહેન્ને. 


ચેત, ટિમોફેઈનીસ ! ચેત; હજી વખત છે; 
હેજી પણુ તાડ વતેન સુધારી લે. 





ઓથે. 


ટિસે[ફે.--જાએ, જાએ. તમે મને ચેનાવનારા કે।મુ ? 
મારા મહેલની ખઢહાર નીકળે. ઊઠો છે કે નહિ ? 


આઓધથે.--(એકદમ ઊટી 2િમોદેઈનીસના બન્ને ઢાથ 
પકડી લઈને) એસ્કીલીસ ! શું જુએ છે હુવે ? 
એની ખુદ્ધિ બગડી છે. 


ટિસે।[ફે.--છેડ મને, ઓર્થોગ્રાસ ! 


૧૦ 


૧૪૮૦૪ 


ભાધતનુ' બલિદાન 
ઔઓર્થા.--માર, દે એને, એસ્કીલીસ ! 
ટિસો।લી.--હાય ! આખર સુષી ન જ માન્યો, ભાઇ ! 


એસ્કો.--(ટિમોફ્દેઈનીસના ગળામાં છરે ઘાંચી દઇને) 
પ્રજાને પીડનાર ! તું જીવવાને લાયક નથી. 


ટિસો[ફે.--ડાય ! દગા ! ટિમેોલીઅન ! 


[ ટિમોર્રેઈનીસ જમીન ઉપર 
ઢળી પડે છે. | 


ટિસોલી.--/ ખે હાથવડે માં ઢાંકીને રડતાં રડતાં ) 
ટિમોફેઈનીસ ! હાય ! મે શુ કર્યું? હુ કેવો ? 


[ ટિસાલીઅન ભાઈના મડદાને ખાઝી પડે છે.] 


૧૨૧ 


રૃખાવ ૩ નૅ 


[ ટિમાોલીઅન પોતાના મકાનમાં ઉદાસ થઈને બેઠે છે; 
એવામાં એસ્કીલીસ અને ઓર્થાગ્રાસ ત્યાં 
આવે છે. ] 


એસ્કી.--ટિમોલીઅન ! તને એક ખુશખખર આપવા 
અસે આવ્યા છીએ. 


ટિસોલી.--ડું ખુશ થાઉં, એવા ખખર મને કોઇ આપી 
શકે તેમ નથી. 


| ક 
આઓપો.--તું ખુશ થા, એવાજ સમાચાર અમે લાવ્યા 
છીએ. 


ટ્સિલી.--એવા સમાચાર તે આ લવે મને નથીજ 
મળવાના. 


એસ્કી.--ટિમોલીઅન ! તું' આમ એકદમ નિરાશ કેમ? 
૧૨ 


ભાઇનું ખલિદાન 


ટિેમાલી.---મારી સવે આશા ચાલી ગઈ છે. 


એસ્કી.--અરે ! હુવેજ તારી બધી આશાએ! પાર 
પડવા બેઠી છે. 


ઓથૈે.--કેરિન્થના લોકો તો તારા નામ ઉપર 
આફરીન થઈ ગયા છે. 


એસ્કો.--ટિમિાદેઇનીસની મોટી પદવી હુવે લોકે તનેજ 
સોાંપવાના છે. 


ટિમાલી.--દુનિયાતું રાન્ય સાપે, તોય મારા જીવને. 
જપ નહિ વળે. 


એસ્કી.--આટલી ખપધ્રી નિરાશા શાને ? 
ટિસે।લી.--ભાઈ જેવે। ભાઈ જવાથી; અને વધારામાં.... 


ઓથૈે.--વધારામાં શું ? 


ટિમો!લી.--કનન્‍્મ આપનારી મા પણુ* મારું કાળુ” 
મોટું નવા નથી માગતી. અરેરે | હું હત્યારો 
ગણાઇ ચૂકયો, 


૧૩ 


ભાઇનું ખલિદાન 


અએસ્કી.--ટિમોલીઅન ! આવી કાયરતા તારા જેવા 
વીરને શેભભવી નથી. 


એરોા.--તને હત્યારો કેણુ કહે છે ? લેકે તે તારા 
વખાણુ કરતા ધરાતા નથી. 


ટિમાલી.--લેરકેોને રાજી નેઇને, હું આજે રાજી થઈ 
શક્તો! નથી. મારી મા, મારી જનની, આજે 
મારા ઉપર કરાજી છે. મે મારા સગા ભાઈનું 
ખુન કરાવ્યું, તેથી મારી મા પણુ માર્‌ ક્ટિકાર 
કરે છે. 


૬ ન ક રુ 
એથેો.--ટિસેલીઅન ! કડેરિન્થમાં તો તારો જચકાર 
ખોલાઈ રહ્યો છે. 


એસ્કી.--તારી મર્દાઈ ઉપર તો આજે કેોરિન્થ 
આઓવારી ગયુ છે. 


આઓયે.--ટિમોલીઅન ! સમજ, કે તે' તો! દેશને ખાતર 
અણુમૂલુ' બલિદાન આપ્યું છે. તારા જેવો 
મર્દ હજી સુધી કોરિન્થમાં તો કેઈ પાક્ચોા 
નથી. 


૧૪ 


ભાઈનું બાલદાન 
હિસેોલી.--મેં સગા ભાઈને નથી માર્ચા ? 
ઓર્થા.---તા; માર્ચોચ છે તે અસે. 


ટિસોલી.--પણુ હું એ કાવતરામાં ખરે, એટલે મેજ 
માર્યો ડહેવાય ને ? 


એસ્કી.--અને એટલે તો આજે તારી કીર્તિ આખા 
નગરમા ફ્રેલાઈ રહી છે. 
ટ્િમાલો.--ાઈને મારવામાં ડીર્તિ ? 


યુ ર , ્ 
ઓપે!દ.--ના; દેશને તારવામાં કીતિ. 


ટિમાલો,--મેં દેશને તાર્યા છે ? 

ઓએર્ચા,--યા; ભાઇને મારીને તે દેશને તાર્ચો છે. 
દેરાને જુલમીના જુલમમાંથી ખચાવ્યેો છે. 

ટિમાલી,--ડા ! મારા દેશ! મારી માતૃભૃમિ ! તારે 
માટેજ સમે' ભાઈને મરાવ્યો; તારે માટેજ મે 
માતાનો સ્નેડુ પણુ ગુમાવ્યો; પણુ હવે એ 
ભાઇની અને એ માતાના સ્નેડેની ઊણુપ સહે- 
વાનું બળ આપજે ! 


યપ 


ભાધ્નું બલિદાન 


ઔઓર્થા*--તટિમોલીઅન ! દેશને ખાતર તે' કર્યુ છે, તેવું 
જાઈ ભાગ્ચેજ કરશે. 


એસ્કો.---તારું બલિદાન તો ઇતિહાસમાં અમર રહૅરો. 


ટ્મિલી.--અમર રહા મારી માતૃભૃમિ ! 


રચ! હ?. 


૧૬ 





જાજા નાના 
ચૌધરી અતે પ'ચોાળી કૃત * 
ખાલોપચોાગી પુસ્તકે 


$ $ ખાલનાટકે : : 
સુદામા (૨ % આવૃત્તિ) ૦-૬--૦ 
રાજસૂયયજ્ઞ (અ'ક ૧લે।) ૦-૪--૦ 


સીતાહરણ ૦-૫-૦ 
ડાઉ્યું કોણ ? ૦-૩-૦ 
દગે ૦-૧-૦ 
માતાને બોલે ૦-૧-૩ 
દેશને ખાતર ૦-૧-૩૩ 
રણુમેદાને ૦-૧૧-૦ 


ભાઈતું બલિદાન ૦-૧-૦ 
: : આલવાર્તાઓ : ? 
બજરંગી હતુમાન ૦--૩--૦ 
ક સવધ ૦--૨-૦ 


૪_કચનમાવસતરાખાઇજ, જીતાાજવાતાજજનમમણલરનતાનનસાતતણનઇનજરતનરાઇબમાસમકતમણનનાળકબાઇતરામાબાઇમાસઇપણરવમર/જઝ#૦શનયાતારમદારાઇનનમાતાઇનાણ#માાારકષરકકઇ-નમાપદ્‌ ૦૦7"૦"! 








સોલ એજન્ટ્સ : 
મેસર્સ કરસનદાસ નારભદાસ એન્ડ સન્સ 


અુકસેલસં; નાયાવટ-સૂરતન 
ગૅકાશક એ મુદ્રક 
જેઠાલાલ છ ચોધરી નારાયણુરાવ એલ. નીકમ 


ગાપીપરું, ચરત. ય'કર પ્રી. પ્રેસ, ચોટાબીજ-ચરત, 


